Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 


AN2 ng Mandismo-Leninismo-Maoismo 
Taon KAY Big. 4 
Marso 22, 2003 
arm phiippinerevoiution.org 


Editoryal 


Labanan ang pananalakay ng US sa Iraq 


Marapat gawin ng mamamayan ng buong daigdig ang lahat vitimatum kay Bush na magbitiw 


adi a dahil sa walang katarungang pang: 
ng paraan upang biguin ang di makatarungang gera ng US. 221 32 walang katarungang pang. 


M aring kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang arma- lay nito ngayon sa munda. 
dong pananalakay ng gubyernong US sa Iraq. Ang unilateral at... Dalawang araw nang pinauula- 
aroganteng paglulunsad ng gera ay tahasang pagyurak sa sobe- Nan ng bamba ang Baghdad, kabi- 
ranya ng Iraq at kalayaan ng mamamayang Iraqi. sera ng Iraq. Kasabay nito, sumala- 


kay ang mga sundalong Amerikano 
gamit ang kanilang mga tangke sa 
mga bayan sa katimugang bahagi 
ng bansa. 

Matindi ang galit ng mamama- 
yan at gubyernong Iraq laluna sa 


Paglapastangan ito sa mga dente George W. Bush ng US ng 48- 
prinsipyo ng pantay na karapatan, oras na ultimatum noong Marso 18 
soberanya at kasarinlan ng mga para sumuko ang gubyerno ng Iraq 
bansa, di pagsalakay sa isat isaat at ginamit itong daan sa pag- 
di panghihimasok sa mga panloob. lulunsad ng gera. Layunin ng US na 


ng usapin ng mga bansa lusubin ang Iraq upang ibagsak 
Marapat at Kinakailangang mag- ng gubyemong anti-US at mako... Pbhuhulag ng mga bomba sa mga 
kaisa ang mamamayan ng buong pagpwesto roon ng papet Pahay at gusaling sibilyan sa 


Baghdad. Mga sibilyan, kabilang 
ang ilang bata, ang namatay sa 
pambobomba. Nakahanda ngayon 
ang mamamayan at mga sundalong 
Iragi na depensahan ang kanilang 
bansa. Kinokonsolida nila ngayon 
ang kanilang hanay at inaabangan 
ang pagpasok ng mga tropang 
Amerikano sa kaloob-looban ng 
Iraq upang labanan sila sa pama- 
magitan ng gerang regular at di 
regular, Nakahanda ang armado at 
di armadong mamamayan sa paglu: 
lunsad ng patriyotikong digma, 
Aroganteng isinaisantabi ng US 
ang pagtutol ng malawak na masa 
ng mamamayan sa daigdig, ng na- 
kararaming bansa at pati na ng ka- 
ramihan ng mga alyado ng US. Pilit 


na rehimen. Makatwi- 
ran ang gubyernong 
Iraq na kundenahin ang 
ultimatum. Nagbigay ito 

sariling 


daigdig at ibigay ang lahat ng ma- 
iaambag upang wakasan at biguin 
ang pananalakay na ito ng imper- 
yalismong US. 

Aroganteng nagpataw 
si Presi 


Sinalakay na ngus | Ika-34 anibersaryo ng | 98 armas nasamsam ng 
Mga tampok sa || sinalaka BHB BHB sa Surigao 
isyung ito. mwaa mauna 5 rana 6 


itong nagmaniobra, nagpakana at mula sa mamamayan at iba't ibang tang US. Walang ibang dapat gawin 


naglubid ng kung anu-anong pag- bansa sa mundo. ang mamamayang Iraqi kundi ang 
dadahilan para makakuha ng supor- Ang masidhing unilateralismo maglunsad ng isang patriyotikong 
ta para sa panggegera sa Iraq. Ban- at panggigigil ng US sa gera ay iti- gera laban sa agresyon ng US. 

dang huli, dahil tiyak nang matata- nutulak ng hayok na pagnanais Sa harap ng imperyalistang 


lo ang resolusyong ipinipilit nitong nitong baguhin ang dibisyon ng panggegera ng US sa Iraq, ang mga 
ipapasa sa United Nations, inuna- daigdig sa pagitan ng mga imper- rebolusyonaryong pwersa at mama- 
han, binastos at ginawa nang inutil. yalista, pasaklawin ang hegemonya mayan sa daigdig ay dapat maglun- 
ng US ang pandaigdigang kapulu- nito sa Iraq, magtalaga rito ng pa- sad ng lahat ng posibleng paraan at 


ngan. pet na rehimen, angkinin ang ya- anyo ng pakikibaka para labanan at 

Ipinakikita ng malang pakunda. mang langis ng bok ang im 
ngang pananagasa sa mga prose- Iraq at kontrolin peryalismong US. 
song internasyunal at diplomatiko narin ang kalak- Nagpupugay ang PKP sa Kailangang 
na walang balak ang US na puma- hang suplay ng ipinamamalas na makiisa ang re- 
ilalim sa kapasyahan ng higit na langis sa Middle militansya at katatagan ng bolusyonaryo at 
nakararaming bansa sa buong daig- East at sa buong ` mamamayang Ira mamamayang 
dig. Ipinakikita nito na ang ta- daigdig. Tulak yang iraa! Pilipino at lahat 


nging mapagpasya ay ang militar ito ng despera- mm ng rebolusyonar 
na superyoridad bilang nagsoso: syon ng imperyalismong US sa ha- yo at mamamayan sa daigdig sa 
long imperyalistang superpower sa rap ng napakasidhing krisis sa eko- paglaban ng mamamayang iraqi sa 
mundo. Ipinakikita nitong kayang namya, armadong agresyon ng US. Sa pag- 
lapastangin ang mga saligang prin- Lubos ang karapatan ng Iraq na yurak ng US sa soberanya at kasa- 
sipyo ng sibilisadong relasyon sa labanan, puksain at lipulin ang rinlan ng Iraq, lalo ring lumalaki 
pagitan ng mga bansa at yurakan mga umaatakeng dayong armadong ang banta ng agresyon ng US sa 
ang soberanya at kasarinlan ng pwersa at biguin ang tangkang pa- Pilipinas. Bahagi ng tungkuling in- 


anumang bansa. paghariin doon ang imperyalistang. ternasyunalista natin ang paglaban 
Ginagampanan ngayon ng US kapangyarihan ng US. at pagbigo sa agresyon ng US sa 
ang naging karumal-dumal na pa-  Nagpupugay ang PKP sa ipina- ating bansa, Kailangang kundena- 


pei ng mga pasistang Germany, mamalas na militansya at katata- hin at labanan, gamit ang lahat ng 
Japan at Italy noong ikalawang gan ng mamamayang Iragi para posibleng paraan, ang bulag na 
digmaang pandaigdig. Walang ka- ipagtanggol ang kanilang pamban- pagsuporta ng rehimeng Macapa- 
pantay sa nakaraan ang inaani nga- sang soberanya at tutulan ang mga. gal-Arroyo sa imperyalistang amo 
yong poot ng imperyalismong US dikta ng superpower na imperyalis- nito. Kailangang ibagsak ang mga 
Qubyemang sumusuporta sa gerang 
agresyon ng US sa Iraq, 


(AN. Nilalaman Ang mga rebolusyonaryong pwer- 
Nalaman | E T 

Taon wv Big. 4 Marso 22,2003 | Editoryal pang mapandigma at pasistang kasa- 
ni a a Sumalakay na ang halimaw 3 | kibaka- ligal at iligal, armado at di 
na tag at ma a | agama Plp à | amado upana pigian ang ayan 
Tumatanggap ang Ang Bayan ng Matatagumpay na TO 6 W Bush ng US, Tony Blair ng UK, J ose 
NG OE NA OR NI Mga sundalong US sa Panay 3 Lubos na wasto ang panawagan 
ad ng alng piang Maaabot Maghain aa Pilang immania $ sa mamamayan ng mga imperyalis- 
kamni sa pamamagitan ng email sa Balita 11 | tang bansang ito na itransporma 


2 ANG BAYAN Marso 22, 2003 


Sumalakay na ang halimaw 


Sa pag-atake sa Iraq, buong-yabang na ipinakikita ng US 
sa mundo na wala itong isinasaalang-alang kundi ang 
makasariling imperyalistang interes 


walang pakundangang pambobomba sa Iraq. Bilang sagot, naglun- 

sad rin ng pambobomba ang Iraq laban sa mga pwersang Amerika- 
no na nasa hangganan ng Kuwait. Pinabulaanan nito ang ipinagkakalat 
ng US na handa na diumano ang malaking bahagi ng pwersang militar ng 
Iraq na sumuko at lumaban sa rehimen ni Saddam Hussein. 


N itong Marso 20, sinimulan na ng imperyalismong US ang duwag at 


Sinundan ito ng mas malala 
pang pambobomba na nakatuon sa 
kabahayan ni Saddam Hussein at 
kanyang mga anak na babae. Nilu- 
sob na rin ng mga pwersang Ame- 
rikano ang katimugang bahagi ng 
bansa at inokupa ang isang bayan 
na nasa hangganan ng Iraq at Ku- 
wait. 

Pinalalabas ng US na hudyat pa 
lamang ito ng mas malalaking ata- 
ke. Gayunpaman, ilang araw bago 
ito, nagpaulan na ng mga bomba 
ang dalawang eroplanong B-1 sa 
katimugan ng Baghdad. Ginapang 
na rin ng mga tropang Amerikano 
ang “demilitarized zone” na pina- 
kamalapit sa hangganan ng Ku- 
wat. 

Sa kabila ng kayabangan ng US 
hinggil sa kanilang high tech at 
mas malalakas na armas, umaasa 
itong masasakop ang Iraq kung ku- 
sang susuko ang mga sundalong 
Iraqi. Kasabay ng tuluy-tuloy na 
pananakot sa mamamayang Iraqi, 
tuluy-tuloy din ang US sa pagkaka- 
lat ng sarisaring disimpormasyon, 
kasinungalingan at mga kabulastu- 
gan, Di bababa sa 17 milyong pol- 
yeto ng propaganda ang ibinuhos 
ng mga US sa loob ng Irag. 

Agad na nanawagan para sa 
kagyat na pagpapatigil ng pambo- 
bomba ang China at Russia. Tina- 
wag nilang “paglabag sa mga pata- 
karan ng UN at iba pang pandaigdi- 
gang batas,” ?di lehitimo" at * 
nararapat" ang digmang agresyon 


ANG BAYAN Marso 22, 2003 


ng US. Ayon pa sa Russia, isa itong 
"malaking pagkakamali" at "di 
pinag-isipan nang mabuti.” 

Sa kabilang banda, nagpamalas 
ng kaduwagan ang France at Ger- 
many sa harap ng pambabraso ng 
US. Mula sa dati'y mariing pag- 


taal sa pren mag 


lamang 
ang mga 
ito sa 
"pagha- 
handa 


laking 
kaswalti 
sa hanay 
ng mga sibilyang Iragi." Mas masa. 
hol pa, hindi pipigilan ng Germany 
na gamitin ng mga eroplanong 
pandigma ng US ang kanilang him- 
papawid. 

Gayundin, lumabas na inutil 
ang UN sa harap ng walang pa: 
kundangang paglapastangan ng 
US sa lahat ng prosesong diplo- 
matiko at pampulitika ng kapulu: 
ngan. 

Tulad ng inaasahan, nagkanda- 
rapang magbigay ng suporta ang 
Pilipinas at South Korea, kapwa 
malakolonya ng US. Pumanig din sa 
US ang Japan. 


Pumayag na rin ang Turkey na 
gamitin ng US ang himpapawid ng 
bansa sa pagsalakay. Namaniobra 
ng naghaharing partido sa Turkey 
ang karereorganisang parlamento 
para pahintulutang pumasok ang 
karagdagang 60,000 tropang Ame- 
rikano sa bansa. Noon pa mang 
hindi pa pormal na pumapayag ang 
parlamento, tuluy-tuloy ang pag- 
papapuslt ng pwersa at kagamitan 
ng US sa hilagang Iraq gamit ang 
mga daungan at pasilidad ng 
Turkey 

Sa bisperas ng pananalakay, 
tanging ang pinakamasusugid ni- 
tong alyado tulad ng UK at Spain 
ang nasandalan ng US, Ngunit ka- 

hit ang mga ito ay naha- 

harap sa matinding pag- 

tutol at pag-aaklas sa loob ng 
kani-kanilang mga bansa 

Sunud-sunod 

na nagbitiw sa 

pwesto ang ilang 

mga prominenteng 

myembro ng gub- 

yero ni Tony 

Blair ng UK 

matapos 
niyang 
ideklara 
ang wa- 
lang kun- 
disyong 
pagsu: 
porta 
sa pandigrigma ng US. Isinusuka 
siya ng kanyang mga kapartido at 
nakuha lamang niya ang pagsang- 
ayon ng parlamento dala ng mga 
boto ng kalabang partido. Nanana- 
wagan na ang marami sa kanyang 
kapartido para sa kanyang pagbibi 
tin, 

Sa US, UK at Spain, naganap 
ang pinakamalalaking demonstra- 
syon at pinakamalalawak na kilu- 
sang masa laban sa digmang agre- 
syon sa Iraq. Nakahanda rin ang 
mamamayan dito na tuluy-tuloy na 
labanan ang digmang agresyon at 
usigin ang kanilang mga upisyal. m 


3 


Tutol sa gera 


ang sambayanang Pilipino 


Sa Luzon, Kabisayaan at Mindanao, umaalingawngaw ang 
mariing pagbatikos sa gera ng US sa Iraq 


5a kasisimula pa lamang na gera laban sa Iraq, buong kapal ng 


S: kabila ng mariing pagkundena ng napakaraming bansa sa mundo 


mukha na inianunsyo ni Gloria Macapagal-Arroyo na kabilang ang 
kanyang gubyerno sa tinaguriang “coalition of the willing" na hayagang 


sumusuporta rito 
Sinamantala rin ni Macapagal- 
Arroyo ang malaon na niyang ina: 
asam-asam na pagsisimula ng gera 
upang mabigyang-katuiran ang na: 
pipinto niyang paggamit ng “emer: 
gency powers" at mapadali ang 
pagpapasa sa “Anti-Terrorism Bill 
Bago pa man simulan ang gera, 
ipinakita na rin ni Macapagal 
Arroyo ang pagpapakatuta niya sa 
amo niyang numero unong teroris- 
ta sa mundo. Sunod-sunod ang ma- 
rarahas na pagbuwag sa mga mapa: 
yapang demonstrasyon laban sa 
gera ng US sa Iraq. Hapon ng Marso 
20, walang-awang pinagpapalo, 
binomba ng tubig at pinaghuhuli 
ng mga pulis ang mga kasapi ng 
Bagong Alyansang Makabayan 


(BAYAN), Pamalakaya, Anakbayan, 
Anakpawis at KMU. Bagamat 12 sa 
kanila ang nasaktan, mas malaking 
bilang pa ng mga demonstrador 
ang bumalik sa US embassy, kabi. 
lang ang mga obispo, pari at madre 
na kasapi ng Promotion of Church 
People's Response, J ustice not War 
Coalition, Bayan Muna, Moro Chris 
tian Peoples Alliance, Migrante at 
Gabriela 

Noon namang Marso 18, uma 
bot sa 11 demonstrador, kabilang 
ang isang 10 taong gulang na ba- 
tang lalaki, ang nasaktan nang bu- 
wagin ang kanilang rali sa tapat 
din ng US Embassy. May mga naba- 
lian ng paa, binti at kamay at pu. 
mutok ang ulo. Pinagbubugbog din 


at pinaputukan ng baril ng pro-US 
at anti-komunistang Discovery Cru- 
sade of the Philippines ang isang 
grupo ng mga nagrarali laban sa 
gera. 

Samantala, naglabas ng pata- 
lastas sa Philippine Daily Inquirer 
nitong Marso 20 ang koalisyong 
Women Working for Peace laban sa 
gera ng US sa Iraq. Bukod sa 31 
kababaihang convenor ng koali 
syon, pirmado ang patalastas ng 
mahigit 160 madre, kababaihang 
mambabatas at lokal na upisyal, 
mga artista, tagamidya at iba pang 
prominenteng lider kababaihan, 17 
organisasyon ng kababaihan, mga 
guro at istudyante sa 17 paaralan 
at libu-libo pang iba. Ayon sa 
koalisyon, nababahala sila sa kahi 
hinatnan ng 1.4 milyong Pilipino 
sa Middle East, kung saan 65% ay 
mga babaeng domestic helper 
Anila, lumalaki ang bulnerabilidad 
ng kababaihan at mga bata sa 
panggagahasa at sekswal na abuso 
kapag may gera. Ang panggagaha. 
sa tuwing may gera ay isang moda 
ng tortyur at panlulupig, dagdag 

Sa mga unang oras ng pagsala: 
kay ng US sa Baghdad at Iba pang 
bahagi ng Iraq, nakiisa ang mga 
Pilipino sa mga protesta sa 126 na 
bansa sa mundo. Bukod sa Metro 
Manila, pumutok ang mga kilos 
protesta sa Baguio Cty at sa Rizal, 
Quezon, Cavite, Laguna, at Occi 
dental Mindoro. Paralisado ang 
buong Panay at Guimaras sa welga 
laban sa pagtaas ng presyo ng 
langis at pagsalakay ng US sa Iraq, 
May mga pagkilos din sa mga lun 
sod ng Bacolod, Cebu, Davao, Ca- 
gayan de Oro at Zamboanga. 

Binatikos din ng mga senador 
at kongresista na kasapi ng Legis- 
lators Against War (LAW) ang uni 
lateral na gerang ito ng US. 

Inianunsyo ng Justice not War 
Coalition ang paglulunsad ng mala- 
kihang mga kilos protesta simula 
ngayong Marso 22. n 


ANG BAYAN Marso 22, 2003 


Sagot sa armadong interbensyon ng US 


Sa ika-34 anibersaryo nito, lubos ang kahandaan ng BHB 
na ibayong isulong ang digmang bayan 


ang pagsusulong ng digmang bayan. Lalong kailangang pahigpitin 

ang kapit sa tungkuling ito sa harap ng umiigting na pambansa at 
pandaigdigang krisis ng naghaharing reaksyunaryong sistema. Lalong 
nabubulok at bumabangis ang paghahari ng imperyalismo at reaksyon at 
lumalakas ang pakikibaka ng mga rebolusyonaryong pwersa at mamama- 
yan para sa demokrasya, pambansang kalayaan, katarungan at kapayapa- 


paa na tungkulin ng BHB at buong rebolusyonaryong kilusan 


Bilang na ang mga araw ng re- resyon ng US sa bansa. Nagpakulo 
himeng Macapagal-Arroyo. Dahil sila ng pambobomba sa Davao City 
desperadong isalba ang sarili, lalo at iba pang lugar sa Mindanao para 
pa nitong pinasasahol ang todo- ibintang nang tuwiran sa MILF at 
todong kantra-rebolusyonaryong Ay nang di-tuwiran sa BHB. Binti 
gera kasabay ng la- wan na nila ang kunwa'y pagtu- 
long pagpapalawak ag gis sa Abu Sayyaf at tahasan 
at pagpapalalim ng nang ipinahayag 
interbensyong militar ang balak na 
ng US sa Pilipinas. pagpakat ng 

Walang lubay ang tropang 


mga atake nito sa mga pang 
rebolusyonaryong kom- 
pwersa at baseng bat ng 
masa. Pero dahil US sa 


wala itong pag- 
asang manalo sa BHB at 
Moro Islamic Liberation 
Front (MILF), nagku- 
kutsaba ang rehimen 
at ang US upang di- 
rekta na ring maipa- 
kat ang mga pwer- 
sang Amerikano laban 
sa mga rebolusyonaryong 
puersa, Pinipilit nilang ga- 
mitin ang "gera kontra-terorismo" 
upang bigyang-katwiran ang pang: naryong pwersa: sa 
gegera sa mga rebolusyonaryong North Cotabato, isa 
pwersa sa Pilipinas sa mga base ng MILF, at sa Occi- 
Sa harap ng malakas na pagtu. dental Mindoro, Quezon at Com. 
tol ng mamamayan at pati ng reak- postela Valley, na mga base naman 
syunaryong oposisyon at paglalan- ng BHB. 
tad sa mga kasinungalingan ng re- Para bigyang-daan ito, sa tulak 
himen, naubusan na ng katanggap- din ng US ay sinagasaan ng rehi- 
tanggap na dahilan ang sabwatang men ang usapang pangkapayapaan 
Bush at Macapagal-Arroyo upang sa NDFP at sa MILF. Sa halip, iba 
bigyang-katwiran ang tuwirang ag- yong pinatitingkad ng sabwatan ng 
ANG BAYAN Marso 22, 2003 


mga 


Bush at Macapagal-Arroyo ang pa: 
mamaraang militar na pangunahing 
aasa na sa agresyong US sa tang: 
kang sugpuin ang rebolusyonaryong 
kilusan. Para mabigyang-katwiran 
ang mga ito, ipinaggigiitan ng US 
at ng papet na rehimen ang dekla- 
rasyon na "terorista" ang Partido 
Komunista ng Pilipinas, BHB at si 
Kasamang Jose Ma. Sison. Idine- 
deklara na rin ngayon ng papet na 
rehimen na "terorista" ang MILF 
Hindi nasisindak ang mga rebo- 
lusyonaryong pwersa sa banta ng 
rehimen at ng imperyalismong US. 
Hindi nangangamba ang BHB sa 
bantang papapasukin ang mga tro: 
pang Amerikano sa mga larangang 
gerilya at teritoryo ng rebolusyo: 
naryong kilusan. Oras na pumasok 
ang mga armadong pwersa ng US sa 
mga larangang gerilya, itatrangpor 
ma ng rebolusyonaryong kilusan 
ang kasalukuyang digmang sibil tu- 
ngo sa isang pambansang digma 
laban sa US. Ang agresyon ng US ay 
magpapasiklab ng malawak na pat- 
riyotikong oposisyon na makapag- 
papabagsak sa kasalukuyang papet 
na rehimen o alinmang kasunod na 
rehimeng magtataguyod ng da- 
yuhang armadong agresyon. 
Pananatilihin ng BHB ang 
kabuuang depensibong tayo nito sa 
kasalukuyang yugto ng digmang 
bayan. Gayunman, alinmang pwer: 
sang pangkombat ng US na papakat 
sa loob o sa kanugnog ng mga te: 
ritoryo ng rebolusyonaryong kilu: 
san ay magiging target ng atake ng 
BHB at mamamayan. Mananatili 
ring puspusan ang pagkilos ng Par 
tido, BHB at buong rebolusyonar 
yong kilusan upang biguin ang da- 
yuhang agresyon at palayasin ang 
mga dayuhang tropa sa Pilipinas. 
Binibigyang-diin ngayon ng 
Partido at buong rebolusyonaryong 
sundan sa "Saget...” pahina 6 
5 


Sep wraracuray na opensa na ons 


98 armas nasamsam sa reyd sa Surigao 


SIYAMNAPUT walong armas ang nasamsam ng mga 
Pulang mandirigma sa matagumpay na reyd sa armori 
ng Picop Resources Inc. sa Barangay Tabon, Bislig, 
Surigao del Sur nitong Marso 21. 

Walang nagawa ang dadalawang gwardya nang 
pasukin ng BHB ang pinag-iimbakan ng mga armas 
ng Mission Security Agency at ng CAFGU na nagsisilbi 
ring pwersang panseguridad ng PICOP 

Nasamsam sa reyd ang 47 M14, 27 garan, 17 kar- 
bin, isang M16, dalawang .38, apat na shotgun at 
isang two-way radio. 

Ang PICOP ang pinakamalaking kumpanyang gu- 
magawa ng papel sa Pilipinas at isa sa pinakamalala- 
ki sa buong Asia. Mahaba ang rekord ng panunupil ng 
PICOP sa mga manggagawa nito at sa mga magsasa- 
kang nakatira sa paligid ng kumpanya 


9 na armas nakumpiska sa reyd sa Agusan 


TUMAGAL lamang ng 15 minuto ang mapangahas na 
pagsalakay ng Bagong Hukbong Bayan sa himpilan 
ng pulisya at munisipyo ng Carmen, Agusan del Norte 
noong gabi ng Marso 16. 

Nabigla ang tatlong pulis at mga badigard ni 
Mayor Ramon Gato nang paulanan sila ng bala ng 
mga gerilyang sakay ng dalawang trak. Nakipagpali- 
tan sila ng putok ngunit madali silang nagapi ng 
pinagsanib na pwersa ng Julito Tiro Command at Ce- 
sar Cayan Command ng 8HB-North Central Mindanao. 

Nasamsam sa reyd ang walong M16, isang M79, 
500 bala, 40 magasin ng M16 at isang base radio. 

Sumaklolo ang mga tropang militar ngunit hindi 
na nila inabot ang mga gerilya. Isang badigard ng 
alkalde ang napatay at dalawang iba pa ang nasuga- 
tan sa labanan. 


“sagot..,” mula sa pahi 


kilusan ang mas malawak na pag- 
abot at pagpapakilos sa mamama- 
yan, ang paghihiwalay at pagpapa- 
bagsak sa sagad-sagaring papet, 
mapaniil at bulok na rehimeng US- 
Macapagal-Arroyo, at paglaban sa 
tumitinding interbensyong militar 
ng US. Kukumprontahin at lalaba- 
nan nito ang mga susunod pang 
papet na rehimen. 

Nakahanda at mahusay na 
nakapakat ang Partido at mga rebo- 
lusyonaryong pwersa para sa laha. 
tang-panig at ibayong pagpapala- 
kas, higit na mabilis na pagsulong 
at malalaking pagsikad ng mga re- 
bolusyonaryong pagsisikap sa ta- 
ong ito at mga susunod na taon 

Binibigyan ng partikular na 
atensyon ang ilang susing sangkap 
sa paghahanda ng hukbong bayan 
at pagsusulong ng armadong paki- 
Kibaka. Paghahanda na rin ang mga 
ito sa lalong nalalapit na posibili- 
dad ng agresyong militar ng US 
laban sa mga rebolusyonaryong 
pwersa at baseng masa: 

> Pukawin, organisahin at pa- 
Kilusin ang milyun-milyong mama- 
mayan para lumahok at sumuporta 


ngang gerilya 


lumaban, 


5 sa armadong pakikibaka at kilusang 

masa. Maramihang buuin ang mga 
rebolusyonaryong organisasyong 
masa, milisya at sangay ng Partido 
sa kulu-kulumpon hanggang sa na- 
kararaming mga baryo at mga 
bayan. Higit na pasiglahin ang mga 
pakikibakang antipyudal at iba 
pang pagkilos ng masa. Palawakin 
at palakasin ang nagkakaisang 
prente. Pahigpitin ang ugnayan at 
tulungan ng mga kilusan sa kana- 
yunan at kalunsuran. 

” Higit na palawakin, pagdug 
tung-dugtungin at patatagin ang 
mga larangang gerilya at sinsinin 
ang mga ito sa pamamagitan ng 
pagtitiyak na may naitatayong ba- 
tayang yunit ng hukbo sa mga mu: 
nisipalidad sa saklaw ng mga lara: 


» Palakasin ang rekrutment sa 
BHB mula sa malawak na baseng 
masa sa kanayunan alinsunod sa 
mga pamantayan at alituntunin, 
gayundin ang suportang tao, mate- 
ryal at pulitikal mula sa kalunsuran. 

» Pataasin ang kasanayang pu- 
litiko-militar ng mga upisyal at 
mandirigma para sa katalasan sa 
pulitika, pamumuno at kakayahang 


> Ihabal ang sapat na pag-aarmas 
sa lumalaking pwersa ng hukbong 
bayan, pangunahin na sa pamamagi- 
tan ng mga taktikal na opensiba. 

> isaayos ang laking-platung 
saligang pormasyon ng BHB, ang 
lakas-kumpanyang pwersa sa bawat 
larangang gerilya, ang karampa- 
tang bertikalisasyon at ang sistema 
ng relatibong konsentrasyon at dis- 
persal, upang maging mas epektibo 
sa pagdedepensa laban sa kaaway, 
pagpapatupad ng mga gawaing 
pampulitika at paglulunsad ng mga 
taktikal na opensiba. 

> Isaayos ang iba't ibang gama- 
ing pampulitika sa hanay ng mga re- 
aksyunaryong sandatahang pwersa. 

> Determinado at matatag na 
pasiglahin ang mga taktikal na 
opensiba, laluna yaong mga may 
malaking kahalagahan sa pulitika 
at makapag-aani ng mga armas. 
Inaasahan sa mga susunod na taon 
ang mas marami, mas madalas at 
mas laganap na mga taktikal na 
opensiba laban sa mga yunit ng 
AFP, PNP at paramilitar na umaata- 
ke sa rebolusyonaryong kilusan, 
gayundin laban sa mga may mala- 
laking pagkakasala sa rebolusyo- 
naryong kilusan at mamamayan. m 


ANG BAYAN Marso 22, 2003 


Himpilan ng PNP sinalakay, 
komboy ng Philippine Army 
inambangan 


NITONG Marso 8, matagumpay na si- 
nalakay ng BHB ang pulisya sa isang 
bayan at tinambangan ang dalawang 
pangkat ng Philippine Army. Sa tat 
long taktikal na opensiba, 16 na san- 
data ang nasamsam, apat na sundalo 
kabilang ang isang tinyente ang na- 
patay, at apat ang nasugatan, 

Samar. Sabay na sumalakay sa 
bayan ng Calbiga ang dalawang pang. 
kat ng Arnulfo Orpiz Command ng 
BHB-Timog Samar, Nireyd ng unang 
pangkat ang himpilan ng Calbiga 
PNP. Hindi nakapanlaban ang mga 
pulis sa bilis ng atake, Isa-isa na 
mang nireyd ng pangalawang pang: 
kat ang mga bahay ng mga masugid 
na kontra-rebolusyonaryo at masasa- 
mang elemento. 

Nakasamsam ang mga Pulang 
mandirigma ng anim na M16, isang 
shotgun, isang -38 at dalawang 9 mm 
na pistola. Sa laking kahihiyan ng 
kaaway, sinibak sa pwesto ang hepe 
ng Calbiga PNP. 

Bohol. Bandang tanghali, inam- 
bus ng mga gerilyang BHB sa bayan 
ng Mabini ang isang komboy ng 
Philippine Army na pauwi mula sa 
pagpapatrulya. Ang mga kawal ng 
15th IB ay sakay ng isang dyip na 
Kennedy-type at isang mini-cruiser 
nang tambangan sila sa Sityo Bug. 
tong, Barangay San Isidro. 

Apat na sundalo ang napatay sa 
labanan, kabilang si ILt. Ronie Bu. 
ngaos, intelligence officer ng 15th 18. 
Dalawa pang tropa ang nasugatan. 

Apat na M16, isang M203, isang 
M79 at mga bala ang nasamsam ng 
mga Pulang mandirigma, 

Albay. Sa Barangay Tupas, Ligao 
City, tinambangan ng BHB ang nag. 
papatrulyang mga tropa ng 22nd 18 
bandang alas-8:30 ng umaga. Nasu- 
gatan si 2Lt. Rogel Hegana, comman- 
ding officer ng "B" Coy, at ang isang 
sarhento, 


ANG BAYAN Marso 22, 2003 


l 
aS 


Bigo ang all-out war 


sa Panay 


Ang kumand ng SOT sa Panay ay nilipol ng mga Pulang 
mandirigma 


ebrero 24, 2003, alas 5:30 ng hapon, tinambangan ng isang 
yunit ng BHB ang isang iskwad ng SOT (Special Operations 
Team) ng Task Force Panay sa sapa ng Sibagwan, Barangay 
Daan Sur, Tapaz, Capiz. Napatay sa labanang ito sina Capt. Francisco 
Fonteveros, ang kumander ng SOT sa Panay, apat pang sundalo at 
ang giya nilang elemento ng CAFGU. Sugatan ang isa pang sundalo. 
Nasamsam ng yunit ng BHB ang limang ripleng M16, isang M14, ma- 
raming bala at isang two-way radio. Umabot ng humigit-kumulang 
45 minuto ang labanan. 
Namartir sa labanan si Kasamang Ismaelito “Ka Bob” Giganto, 
kumander ng BHB sa Central Front 
Pinasinungalingan ng tagumpay na ito ang naunang deklarasyon 
ng Task Force Panay (TFP) sa ilalim ng 3rd ID na nalipol na nila ang 
BHB sa Tapaz, Ipinagmalaki nilang ililipat na ng SOT sa pwersang 
impantri at CAFGU ang kontrol sa naturang bayan. 


[M aggadawang taon nang tinututukan ng TFP ang larangang ge: 
rilya sa Central Panay bilang isa sa mga prayoridad na durugin 
ng 3rd ID hanggang sa katapusan ng taong 2002, sa ilalim ng 
patakarang all-out war ng rehimeng US-Macapagal-Arroyo. Simula 
noong Hulyo 2001, itinutok ng TFP ang papalaking pwersa nito sa 
sentral na larangan. Noong Oktubre 2002 ay umabot na sa dalawang- 
katlo (2/3) ng buong pwersang militar sa Panay ang nakatalaga sa 
humigit-kumulang tatlong bayan lamang sa hangganan ng mga pru- 


7 


[FR] uca uar konesronsat 


binsya ng Capiz, Iloilo at Aklan. 
Kabilang sa mga pwersang ito ang 
12th 1B, ang Provisional Infantry 
Battalion (PIB), ang SOT, mga 
CAFGU at Army Engineering Batta- 
lion 

Ang lugar na kanilang kinokon- 
sentrahan ay lupang ninuno ng 
mga Tumanduk, isang pambansang 
minorya sa Panay. Malakas ang su- 
porta ng mga Tumanduk sa rebolu- 
syonaryong kilusan dahil sa tulong 


At tulad ng dati, umani ng papalaking protesta mula sa 
mamamayan ang gai 

karapatang-tao, at lalong dumami ang nagpasyang 
sumapi sa hukbong bayan. 


ing mga paglapastangan sa 


nito sa kanilang pakikibaka laban 
sa pag-agaw sa kanilang lupa. Ka- 
tunayan, ang martir na si Ka Bob 
ay isang magiting na Pulang ku- 
mander na nagmula sa hanay ng 
mga Tumanduk. 

Ipinakat sa intermedyang baha- 
gi ng Tapaz, sa walong magkakata- 
bing baryo, ang unang bats ng SOT 
sa ilalim mismo ng 3rd 1D noong 
Nobyembre-Disyembre 2001. Nag- 
lunsad ito ng mga operasyong 
kombat at saywar upang pilitin ang 
mamamayan na sumapi sa CAFGU 
at Barrio Intelligence Network 
(BIN). Noong Hulyo 2002, ipinakat 


bilang 
nito, 


naman sa mabundok na bahagi ang 
ikatlong bats ng SOT at ipinailalim 
sa TFP (ang Ikalawang bats ay sa 
Bohol itinalaga), Samantala, inila- 
gay din sa mga barangay na naka- 
palibot sa eryang binababaran ng 
SOT ang mga pwersa ng 12th 18 
pwersang panseguridad 


Ngunit sa pagtatapos ng halos 
dalawang taon, hindi nakamit ng 
TFP ang layunin nitong makarekrut 
ng mga elemento ng CAFGU at BIN 
sa bawat baryo. Sa halip, di aabot 
sa kalahati ng target ang nakuha at 
ang mga napasapi ay ilang dati 


nang masasamang elementong isi: 
nusuka ng masa sa lugar 

Sa mahabang panahong pagti- 
gil ng reaksyunaryong militar sa 
kabundukan, inabuso nila nang 
labis ang mamamayan. Kabilang sa 
kanilang pananalanta ang pwersa- 
hang pagkonsentra ng mga tao sa 
sentro ng baryo at pagpapataw ng 
curfew, paninira ng mga panana- 
nim, pagdakip at pananakot sa mga 
pinaghihinalaang aktibo sa kilusan 
at pagtatangkang manggahasa. Bi- 
naril nila si Dante Parle, isang ka- 
bataang inakusahan nilang kasapi 
ng BHB. Karugtong lamang ito ng 


inututukan ng militar ang Central Panay hindi 

lamang dahil sa sumusulong dito ang rebolu. 
syonaryang kilusan. Isa ito sa mga posibleng pa. 
katan ng mga tropang Amerikano sa balangkas ng 
papalalim at papalawak na armadong interbensyon 
ng US sa bansa. 

Nitong Marso 5, 2003, dumating sa Camp 
Macario Peralta ang isang contingent ng mga sun- 
dalong Amerikano mula sa Sulu para sa diumano'y 
pagsasanay medikal sa mga sundalong Pilipino. 
Ngunit kapuna-punang wala ni isang duktor sa 
naturang contingent, 

Ang Central Panay ay binubuo ng 24 na baryo 
sa mga bayan ng Tapaz at J amindan at sumasaklaw 
sa 1296 ng buong kalupaan ng lalawigan ng Capiz. 
Narito ang 33,310 ektaryang lupang ninuno ng 
mga Tumanduk na matagal nang inaagaw ng AFP 
upng lunsaran ng war games, 


Mga sundalong Amerikano sa Central Panay 


Dito nakapusisyon ang Camp Macario Peralta na 
bukod sa pagiging punong himpilan ng 3rd ID ay 
isa sa pinakamalawak na training ground mula nang 
mailipat sa pansibilyang gamit ang Sangley Point 
sa Cavite. Dito inilulunsad ang iba't ibang pagsa- 
sanay ng mga sundalo. Dito rin nagsasagawa ng 
testing ng mga armas at bomba 

Mula noong 1994 ay tinangka na ng 3rd ID na 
palikasin ang mga naninirahan doon na tinagurian 
nilang mga iskwater. Noong Disyembre 1995, apat 
na tao, kabilang ang dalawang bata, ang 
nasugatan nang ang sinusubukang bomba ay 
kinapos sa target at tumama sa kabahayan. Noong 
Oktubre 1994, inilunsad rito ang mahigit isang 
linggong extension training ng Balikatan na 
dinaluhan ng humigit-kumulang 350 sundalong 
Amerikano na may dalang ibat ibang eroplanong 
pandigma at mga bomba, F 


ANG BAYAN Marso 22, 2003 


uaa uur konesronsa. [FX] 


mahaba na ring kasaysayan ng pa- 
nunupil sa mga pambansang mi- 
norya sa Tapaz mula pa noong pa- 
nahon ng rehimeng US-Marcos. At 
tulad ng dati, umani ng papalaking 
protesta mula sa mamamayan ang 
ganitong mga paglapastangan sa 
karapatang-tao, at lalong dumami 
ang nagpasyang sumapi sa huk- 
bong bayan. 

Bukod sa pagtarget na wasakin 
ang mga rebolusyonaryong organi- 
sasyong masa, nilayon din nilang 
tugisin at durugin ang mga yunit 
ng BHB. Naglunsad ang mga ito ng 
mga operasyong kombat. May mga 
buwang higit pa sa dalawang ope- 
Tasyong laking-batalyon ang nailu- 
lunsad, 

Gayunman, walang naganap na 
mapagpasyang engkwentro sa mga 
yunit ng BHB dahil pinangalagaan ng 
mamamayan ang kaligtasan ng hukbo 
at ng mga organisasyong masa, 

Napilitan na lamang ang militar 
na mag-imbento ng mga sagupaan 
tulad ng nangyari noong Nobyembre 
27, 2002 sa Santa Carmen, Dumalag, 
Capiz, kung saan binaril at napatay 
ang isang sundalo ng kapwa niya rin 
sundalo at malubhang nasugatan ang 
isa pa. Nagsasagawa noon ang 12th 
18 ng isang combat clearing opera- 
tion. Ipinagmalaki ito ng TFP bilang 
engkwentro sa BHB at pinarangalan 
pa ang kanilang napatay 

Nitong huli, ang mismong sen- 
tro ng kumand ng SOT ay nilipol ng 
BHB. Binibigyang-diin ng mata- 
gumpay na taktikal na opensibang 
ito ang pagkabigo ng kanilang 
kampanyang militar 

Bibiguin ng BHB ang lahat ng 
kontra-rebalusyonaryong kampan- 
ya ng rehimeng Macapagal-Arro- 
yo. Sa suporta ng masa, patuloy 
itong lumalakas at tumatatag, ka- 
tuwang ng mga rebolusyonaryong 
organisasyong masa ng mga pam- 
bansang minorya upang ibayong 
ipagtanggol ang lupang ninuno. m 


ANG BAYAN Marso 22, 2003 


Magigiting na Pulang 
kumander 


Sina Ka Bob at Ka Berto ay mga bayani ng mga 
pambansang minorya at ng sambayanang Pilipino 


ng Bagong Hukbong Bayan, inilalathala ng Ang Bayan ang mga 

parangal sa dalawang martir na kumander na walang pag-iimbot 
na naglingkod sa rebolusyon at sa sambayanan. Bukod sa kanilang 
katangi-tanging mga rekord sa pakikibaka, maningning na mga halim- 
bawa sina Ismaelito "Ka Bab" Giganto at Ado "Ka Berto" ng kapasya- 
han at tagumpay ng mga pambansang minorya na aktibong lumahok 
sa pambansang rebolusyonaryong pagbabago. 

Si Ka Bob ay namatay na naki- lang pamilya ang iba pang mga 
kipaglaban sa mga tropa ng ka- pinuno ng mga baryo upang su- 
away sa Tapaz, Capiz mong Peb muparta sa BHB, Maging Mata: 
rero 24, Si Ka Berto naman ay na. gumpay ang kilusang masang ini- 
matay habang gumagampan ng lunsad nila laban sa tumado, 
rebolusyonaryong ga- isang porma ng upa sa 
wain noong Enero. lupa na ipinatupad ng 

Philippine Army. Bago 
sumampa sa BHB, isa 
si Ka Bob sa mga akti- 
bistang nakibaka para 
sa tunay na reporma 
sa lupa laban sa mala: 
laking panginoong 


B ilang pagpupugay sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma 


a Bob (Salin at 

halaw sa parangal 
ng Komiteng Rehiyon 
ng PKP sa Panay) 

Si Ka Bob ay isang 
Tumanduk, isa sa mga 
pambansang minor- maylupa. 
yang konsentrado sa Taong 1984 nang 
sentral na bahagi ng Panay. sumapi si Ka Bob sa BHB. Luma- 

Kabilang ang pamilya ni Ka hok siya sa maraming matatagum- 
Bob sa mga napatalsik nang ga- pay na aksyong militar. Mahusay 
miting lugar ng pagsasanay-mili.. niyang ginamit ang pagkakabisa 
tar ang Tapaz at Jamindan, Capiz niya sa tereyn, ang kanyang 
noong 1962. Inagaw din at gina- malapit na ugnay sa mamamayan 
wang pastuhan ng malalaking pa- at kaalaman sa kultura at kasaysa- 
nginoong maylupa ang kanilang yan ng mga Tumanduk. 
lupain sa Tapaz. Kahit sumapi siya sa panahon 

Ang pamilya ni Ka Bob ay isa ng mga paglihis noong dekada 
sa pinakamasisigasig sa pakikiba. 1980, manatiling matatag ang 
ka nang dumating ang BHB sa ka- kanyang rebolusyonaryong pani- 
nilang lugar at arganisahin ang nindigan. Pagkaraan ng ilang 
mga Tumanduk noong 1872. Sam- taon, itinalaga siya bilang Pulang 
pu ng kanyang amang si Mal-am kumander ng pangunahing yunit 
Benig, iginagalang na lider ng gerilya ng larangang sumasaklaw 
mga Tumanduk, hinimok ng kani- sa Tapaz, Jamindan at Calinog sa 


[FR] uca uar konesronsat 


Capiz. Matagumpay na naigpawan 
ng yunit sa kanyang pamumuna 
ang bangis ng inilunsad na todo- 
gera at iskemang gradual constric- 
tion ng rehimeng US-Ramos sa pa- 
mamagitan ng mahusay na ugnay 
Naging mahusay ding kadre ng 
Partido si Ka Bob. Kagawad siya ng 
Komiteng Rehiyon ng Partido sa 
Panay. Naging masigasig siya sa 
pagpapaunawa sa 
mga Tumanduk sa 


Agay (isang grupong minorya sa 
bahagi ng Sierra Madre na nasa Hi 
lagang Luzon), wala siyang apelyi- 
do, 

Naugnayan at sumampa siya sa 
Isabela, noong kabubuo pa lamang 
ng BHB, mahigit 30 taon na ang 
nakalilipas. Isa siya sa mga minor- 
yang pinakamaagang naugnayan at 
sumampa at isa rin sa mga kuman- 
der at mandirigma ng BHB minor- 

ya man o hindi-. 
na pinakamatagal 


lokalidad at sa Minsang sinabi ni. 5a hukbo. 
hukbong bayan ng Kasamang Mao Zedong, Sa mahigit 30 
kahalagahan ng "Walang usapin kung taon hanggang 


mga prinsipyo ng 
Marxismo- Leninis- 
mo at ng kumpre- 


ing ang bayani 
saanman siya nalugmok. 


pagkamatay, ang 
hukbo, ang Parti 
do at ang rebolu- 


hensibong pagsu. Ang mahalaga ay nabuhay syonaryong kilu- 
sulong sa rebolu- at namatay siyang san ang kanyang 


Syon. Malaki ang matapat na nagi 


ingkod tanging pamilya 


naitulong niya sà sa rebolusyon atsa at buhay. Namatay 


pagrekober sa mga 
lugar na dating 
nakilusan ng BHB. 
Malaki rin ang ginampanang 
papel ni Ka Bab sa pagiging taga- 
pamagitan sa mga alitan ng mga 
magkakaaway na angkan at mga 
baryo. Matiyaga niyang itinuro ang 
pagbubuo ng mga organisasyong 
masa, ang demokratisasyon at ko- 
lektibong pamumuno sa paraang 
hindi sumagasa sa sistema ng hus- 
tisya ng mga Tumanduk at sa mga 
tradisyunal nilang mga pinuno. 
Sinalamin ni Ka Bob ang mas 
mataas na antas ng pakikibakang 
inabot ng mga Tumanduk. Hindi la- 
mang siya naging matapang na 
mandirigmang Tumanduk o matali- 
no at kagalang-galang na lider ng 
tribo. Siya ay naging tunay na pro- 
letaryong rebolusyonaryong lider. 


Ki, ero (Halaw sa. parangal 
noong Pebrero 9 ng nakatataas 
na organo ng kanyang yunit) 

Ado ang tunay na pangalan ni 
Ka Berto. Tulad ng marami pang 


20 


sambayanan.” 


ang kanyang asa: 
wa sa labanan sa 
isang malaki at 
maselang misyon nang hindi pa 
sila matagal sa hukbo. Ang kaisa. 
isa niyang anak ay namatay ding 
kasapi ng kilusan. Ang kanyang ka: 
patid ay kamakailan lamang niya 
nadalaw pagkaraan ng maraming 
taon. 

Bago pa man sumampa sa huk 
bo, si Kasamang Berto ay tinitinga- 
la ng mamamayan sa malawak na 
bahagi ng Siera Madre. Kilalang 
matapang ang kanilang tribo; pero 
mas mahalaga, pambihira ang an- 
tas ng kasanayan ni Kasamang Ber 
to bilang mangangaso at manggu- 
gubat, namumukod ang kanyang 
likas na talino, katapangan, lawak 
ng pag-unawa, kabutihang loob, at 
husay na makitungo sa iba, minar- 
ya man o hindi 

Ang mga unang bahagi ng 
pagkilos ni Kasamang Berto sa huk- 
bo ay sa sandatahang yunit pam- 
propaganda at yunit gerilya at ang 
nakaraang halos 20 taon ay sa 


isang yunit pansuporta. Maraming 
matagumpay at pukpukang labanan 
ang kanyang sinamahan. Bilang ku- 
mander ng kanyang yunit, pinamu- 
nuan niya ang pagharap at pagla- 
ban sa maraming malakihang kam- 
panya at operasyon ng kaaway. Na- 
patunayan sa mga labanan ang 
husay niya bilang isnayper. Kinilala 
rin siya bilang mahusay na treynor 
ng BHB. 

Sa yunit na kanyang kinabibila- 
ngan, si Kasamang Berto ay karani- 
wan ding tagapagpahinahon sa 
mga kasamang nalinip, nagiging 
mapusok a di kaya'y nagkakaalitan. 
Sa panahon ng kagipitan at init, 
siya ay karaniwang nagpapagaan at 
nagpapasaya sa pamamagitan ng 
biro, magiliw na komentaryo at na- 
kakatawang kwento. 

Dahil panatag at tiwala sa kan- 
yang kakayahan at buung-buo ang 
loob sa pakikisama sa mga kasama 
sa Partido at hukbo, hindi kailan- 
man naging suliranin ni Kasamang 
Berto ang pakikitungo sa kasama 
at sa masang hindi minorya, Pan 
tay at walang itinatanging kulay 
ng balat o relihiyon ang kanyang 
pakikitungo sa iba. Isang kwen- 
tong kinatutuwaan niya ay ang ka- 
ranasan sa mga nakaririwasang 
magsasaka na hindi malaman kung 
paano siya pakikitunguhan kapag 
sinabihang siya, ang Ita, ang 
kumander ng yunit ng hukbo. 

Tulad ng maraming iba pang 
martir ng rebolusyon, si Kasamang 
Berto ay inilibing sa gitna ng gu- 
bat na kanyang kinalugmukan, 
malayo sa lugar na kanyang sinila- 
ngan. Minsang sinabi ni Kasamang 
Mao Zedong, "Walang usapin kung 
ilibing ang bayani saanman siya 
nalugmok. Ang mahalaga ay nabu- 
hay at namatay siyang matapat na 
naglilingkod sa rebolusyon at sa 
sambayanan.” Gayon si Kasamang 
Berto, magiting na bayani ng sam- 
bayanan at rebolusyong Pilipino. m 


ANG BAYAN Marso 22, 2003 


Aba) 


Mga bihag ng BHB at MILF, palalayain na 


PALALAYAIN na ng BHB at MILF 
ang kani-kanilang mga bihag ng 
digma bilang pagpapakita ng kata- 
patan sa hinahangad na kapayapa- 
an. Inianunsyo ito sa isang dayalog 
noong Marso 15 na nilahukan nina pa. 
Al Haj Murad, Vice Chairman for 

Military Affairs ng MILF, Ka Allan 


Paglabag sa karapatang-tao sa Gitnang Mindanao, lumal 


LUMALALA ang kalagayan ng karapatang- 

tao sa Gitnang Mindanao. Sa Pikit, North 
Cotabato, umabot na sa 41,000 ang mga nagsilikas at 
16 (14 ang mga bata) ang namatay sa tigdas sa 
masisikip na evacuation center mula nang muling 
sumiklab ang mga labanan sa pagitan ng AFP at MILF. 

Sa isinagawang fact-finding mission doon mula 
Pebrero 28 hanggang Marso 4, natuklasan ng 
Karapatan, Moro-Christian Peoples Alliance (MCPA) at 
Bayan Muna na hindi kukulangin sa 38,808 katao o 
60% ng populasyon ng Pikit ang nawalan ng mga 
tirahan. 

May naitalang limang sibilyang sinalbeyds (dalawa 
sa kanila ay bata mula sa Datu Piang, Maguindanao): 
at anim kataong iligal na inaresto sa Barangay Kida- 
ma. May 161 bahay ang sinunog ng mga elemento ng 
40th 1B: 84 sa North Cotabato at 77 sa Sharif Aguak, 
Maguindanao. Sa pangkalahatan, may naisadokumen- 
tong 35 kaso ng pwersahang pagpapalikas, kung saan 


Juanito ng Komisyon ng PKP sa 
Mindanao: Jorge "Ka Oris" Madlos, 
tagapagsalita ng NDF-Mindanao: at 
15 obispong Katoliko, mga Muslim 
na ulama, mga lider sektoral at iba 


Pitong tropa ng gubyemo ang 
binihag ng MILF noong Marso 6 sa 


Barangay Tingin-Tinginin, Balo- 
Lanao del Norte. Isinasaayos na la- 
mang ang mga dokumento ng pag- 
papalaya sa kanila. Samantala, 
kumpirmasyon na lamang ng pamu- 
nuan ng PKP ang hinihintay upang 
mapalaya na ang mga bihag ng 
BHB. 


12 ang namatay; apat na kaso ng pambobomba; 10 
kaso ng pananalbeyds; at 44 na kaso ng pangungulim- 
bat. Laganap din ang paninira sa mga istrukturang 
panrelihiyon. 

Ayon din sa Diocese of Kidapawan City, bago ang 
pinakahuling kaso ng paglikas, nagsisiksikan na ang 
15,445 pamilya o 62,195 katao sa 100 evacuation cen- 
ter. Noong Marso 1, ilan sa mga nagsilikas ang sumu- 
bok na magbalik sa Sityo Galingayon, Barangay Maksa- 
bual sa Pikit. Ngunit sinunog ng mga sundalo ng 40th 
18 ang 27 sa kanilang mga bahay noong Marso 3. 

Dahil sa kalunus-lunos na kalagayang ito, iginigiit 
ng Karapatan, MCPA, Bayan Muna at mga asosasyong 
pangkalusugan na imbestigahan ng Kongreso ang mga 
pangyayari. Kasabay ding inilunsad ng nasabing mga 
organisasyon ang pandaigdigang kampanya para igiit 
kina Macapagal-Arroyo at Sec. Angelo Reyes ng De- 
partment of National Defense na kagyat na ipatigil 
ang mga operasyong militar sa Gitnang Mindanao. 


PATULOY na umaani ng malawak na suporta sa iba- 
yong dagat ang kampanya para tanggalin ang BHB 
at si Kasamang Jose Ma. Sison sa listahan ng mga 
"terorista" lumalawak din ang suporta para sa 
karapatan ni Sison bilang isang political refugee. 
Ayon kay Ruth de Leon ng Committee Defend, 
tuluy-tuloy ang mga aksyong protesta sa ibat 
ibang dako ng mundo para sa mga karapatan ni 
Sison. Kabilang dito ang mga demonstrasyon, pi- 
ket, pagpapadala ng mga sulat at mga petisyon, 
pag-iipon ng mga lagda, mga pangkulturang pagta- 


Kampanyang Defend Sison, lumalawak 


tanghal, mga porum at pag-labby sa European Par- 
liament at sa gubyernong US. Sa ngayon, umabot 
na sa 50,000 ang pumirma sa deklarasyon ng supor- 
ta kay Sison na ihahapag sa European Commission 
sa Abril 15. 

Nagboluntaryo naman bilang dagdag na abuga- 
do ni Sison si Ramsey Clark, US Attomey General 
noong panahon ng administrasyong Lyndon B. 
Johnson. Siya ang nagtatag ng International Ac- 
tion Center, na sa ngayon ay sentro ng malalaking 
mobilisasyon laban sa panggegera ng US sa Iraq. 


ANG BAYAN Marso 22, 2003 


Mm 


Nam) 


Kababi 


NOONG Marso 8, Pandaigdigang 
Araw ng Kababaihang Anakpawis, 
libu-libong kababaihan ang nani 
digan at bumuhos sa mga lansa- 
ngan upang iparating kapwa kay 
George Bush at kay Gloria Macapa- 
gal-Arroyo ang kanilang matinding 
galit at pagkamuhi sa paglapasta- 
ngan ng imperyalismong US at ng 
papet na republika sa pambansang 
soberanya. Sa pangunguna ng 
Gabriela, nanawagan ang kababai- 
han para sa kagyat na pagpapatal- 
sik kay Macapagal-Arroyo. 

Ayon pa sa kanila, hindi la- 
mang magiging mga direktang kas- 
waiti ng digma ang kababaihan. 
Patitindihin din ng interbensyong 
militar ng US ang “sex trafficking” 
at sapilitang pagrekrut ng kababa- 
ihan sa “kalakalan ng laman”. Nang 
ilunsad ang Balikatan 02-1 noong 
nakaraang taon, naiulat ang pagla- 
ganap ng rekrutment ng mga 
batang kababaihan (edad 13-18) 
sa sentro ng Davao upang ipadala 
sa Zamboanga kung saan nakabase 
ang tropang Amerikano. 

Bukod sa 3,000 kababaihan at 
batang nagmartsa patungong tulay 
ng Mendiola sa Maynila, mahigit 


jan laban sa interbensyong militar ng US 


ang nagrali sa kampo ng 19th 18 sa 
Pilar, Sorsogon. 

Sa Borongan, Eastern. Samar, 
nagmartsa sa ulan ang 2,000 
madre at paring Katoliko, semina- 
rista, iba pang relihiyosong sektor, 
magsasaka at drayber ng traysikel. 
Kasabay ng pagdiriwang ng araw 
ng kababaihan, mariin nilang ipi- 
nakita ang pagtutol sa napipintong 


gera ng US sa Iraq. 

Sa Bacolod City, sumali ang 
1,500 manggagawang kababaihan 
sa dalawang araw na noise barrage 
at martsa ng Alliance of Youth 
Against War (AYAW) 

Nagkaroon din ng pagkilos ang 
Innabuyog-Gabriela, Dinteg Alter- 
native Law Center at Cordillera 
Peoples Alliance sa Baguio City. 


Stalin, patuloy na ipinagbubunyi 


Ng Soviet Socialist Republics (USSR) sa ika-50 aniber- 
Li PN. mga pulang bulaklak para sa isang dakilang lider at 


1,000 kasapi ng Bicol Concered 
Women for Nationalism (Bicolana) 


nagpalago sa industriya at agrikultura ng USSR. 


TESDA nagpapalaganap ng prostitusyon 


NABUNYAG ngayong Marso ang papel ng Technical 
Education and Skills Development Authority (TESDA) 
sa paglaganap ng prostitusyon. Ang TESDA ang ahen- 
sya ng gubyerno na nag-aapruba sa Artists Record 
Book (ARB) na nagpapatunay diumano na mayroong 
kasanayan sa mga sining tulad ng pagsasayaw at pag- 
aawit ang isang aplikante na nais magtrabaho bilang 
overseas performing artist. Karamihan sa mga nais 
magkaroon ng ARB ay mga aplikante para magtrabaho 
sa Japan bilang tagaaliw. Halos lahat ng aplikanteng 
ito ay nauuwi sa prostitusyon pagdating sa | apan. 
Ayon sa Development Action for Women Network 
(DAWN), na siyang naglantad sa anomalya, umaabot 


a 


sa P45,000 ang ibinabayad ng mga aplikanteng wa- 
lang kasanayan sa sining para lamang mabigyan sila 
ng ARB. Anang DAWN, nagsisilbing bugaw ang gubyer- 
no dahil sa gayong kalakaran 

Nabunyag din ang malaking papel ni Dante Liban, 
Director General ng TESDA, sa anomalyang ito. Ipinag- 
yabang mismo ni Liban na sa loob ng unang walong 
buwan ng kanyang panunungkulan, 55,000 ARB ang 
kanyang pinirmahan. Marami sa mga ARB na ito, 
anang DAWN, ay dati nang pirmado at ipinagbibili sa 
mga desperadong aplikante sa malaking halaga. 

Dahil sa tindi ng mga batikos, napilitang magbitiw 
si Liban nitong Marso 14. 


ANG BAYAN Marso 22, 2003 


